CAN NEW^DD, -■ 

Yn rhoddi Haiies wirioneddoî 

JLOFmJJODÌ^-ETH, 

i ‘ A GTFLAWNWYD GAN ■ ■ 

•i SAMUEL WRIGHT, 

•' Sàer-Poed, (CarpenterJ 
I SEF, , 

* LLADD EI WRAIG, ELíZABETH WRIGHT, 

i ^ AJ DAü BLE'NTYN; ’ 

J Ÿ rhai neddent yn en bah’indod,yr hynaf oedd yn bedair 

I bltoydd oed, a'r llaíl ynjlwydd a hanner, 

j Yr lîwn a Ddihenyddiwyd yn Hhydychen (Oxford) Sessiwa 
j ‘ Awst, 1825, yn SOain Oed. 

GAN THOMAS HARRIS! 

I Ton, “ Anhawdd YinadaeL” 

í AWR heb frad fy hert gyfeiliionj 

JL Baẅbyn ufiidd Gymru mwynionj, 

1 Dewch i wrando byn o hanes, 

( Y modd yn wir i gyd a glywes» , - 
S Hanes aethus ryfedd hynodj ^ 

Â ddaeth írwy ddilyn atgas bechodj 
; A rhoddi coel i dad y celw^’^dd, 

I Y bu gweithred dost annedwydd. 

,||,3 Boed in’ kfain yn ddiflioo, 
f Ar Dduŵ’r heddwch un waitb eíto, . 

L Am ein cadw a’n gwaredu, 
ì; Rhag wn pechod ei goleddu. 
tA A^o Banbury yn SirRhydychen, 

Yr oedd yn bywrhyw greuiop íilain,^ 

) A saerydoedîi ei gêífyddyd,,, 

^ Hes cvflawni gweithred énbyd. 





t ' 

5 ^Roedd ganddo wraig a phîant yn weddus 
Dròs flynyddau býw^n gariádus, 

Nes rhoddei gwmp’ni i’r merched hynny,^ 
Sydd yn dilyn pob drygioni. 

6 A Sarah Potts ei henw ydoedd, 

A’i tynnodd efi w’radwydd cyhoedd, 

Gan ei rwydo garw rediad. 

I bob pechod ffiaidd anliad, 

7 AnghofioM wraig a’i blant fe ddarfu, 

Gan dorri’r ammodfu gynt rhyngthi, 

Gan rodio ’r flbrdd sydd yn dra ffiaidd 
Arweinia i wlad y rhingcian dannedd, 

8 Hifelly wedi’n a’i perswadiíidd, 

Ifyned ymaithjgarw ydoedd, 

I rywle arall i artrefu, 

Gan adaeigwraig a phlant anwyl-gu. 

9 Ddydd a nos yr oedd mewn cyífro^ 

A’i gwen algas yn'ei hudo, 

Fel Daiila fíals ei chalon, 

A’i geiriau teg yn hudoSamson. 

10 Hithau â’i fíalsedd ni örphwysodd, 

Ond i bob drygioni a’i tynodd, 

Yr hyn a fuodd yn anhyfryd, 

Ac. a gostiodd iddo ei íŷwyd, 

11 Ac íeily y deuddegfed d’wedaf, 

A hyny’n wir o fis Gorphenaf, 

Fe aeth i feddwi (garw dynged), 

A’i fryd ar wneuthuraflan weithred. 

12 Ac yn y uos o ddeutu deuddeg, 

Fe alwodd ar ei wraig yn fwyndòg". 


3 


Agoriddownaì mewn munud, 

Gan ddweud a ddaethoch fyanwylyd. 

13 Mor gynted ca’dd e’r drws yn agor, 

H^b dd’weyd yno ddim yn rhagor, 

Fç glodd y drws mewn drwg feddyifryd» 
I gael dwyn ei hanwyl fywyd. 

14 Mewn bar haiarn ef a gydiodd. 

Ac a hwn i’r Hawr a’i t’rawodd, 

Ag ün o’i blant a waeddai o’r gwely, 
,^‘FyanwyI dad na leddwch Mamniy%’^ 

13 Ond ni thyciodd hyn ei galon, 

Ond myn’dyn mlaen â^rgwäitb echryslon 
Ac â’i holl nerîh â’r bar ergydiodd, 

Nesei phen yn wir aìiolitodd. 

16 A’i mhenydd yno’n tywallt alìan, 

A’i gwaed yn lîynoedd yno’n mhob man, 
O galon galed giaidd aíîan, 

Pan iaddodd fam ei blánt ei hùnan. 
ir Ei bleníyn ienga’n hwn fe gydiodd, 

Ac o’r gwely lawr fe’i Ilusgodd, 
Nisdangosodd un drugaredd, 

’Run-wedd ai fam fe ga’dd ei ddiwedd. , 
ISO’r fath dad o galon galed, 

Yn dwyn bywyd ’r un diniweid, 

Ei ymysgaroedd ef ei hunan, 

Ni bu trymach troyn un man. 

19 Ei blentyn henaf oedd yn gweled, 

Ef yn gwneuthur y fath weithred, 

Mewn dagrau’n syn a waeddodd allani 
Fy anwyi dad fy nhad fy hunan. 


'1Ì() Pa beth yw hyn eich bod mor erwyoj 
O bêth a wnes i yn eich erbyn, 

O ty nhad rhowch i ini gusan, 

Mi fydda’n blentyn da o hyn allan. 

2Î Ond er cymaint oedd y pìeoíyDj 
Am ei fywyd báoh yn eríyn, 

Efe ab lladdodd eí mewn muûud., 
Mae/nawr yn fywyn nhir y bywydo 
22 Y,n fúan cymmerwyd efi fynu, 


Ac iV carchar Cci’dd ei gyrchu, 
Ychydig ddyddiau y bu yno, 

Nes daéth yr awrî’ẁ'éi gondemaio. 

23 Am y gwaiîh adgasédd hwnnw, 

Fe’î barnwyd ar y preo i farw ; 

Ab gorptí i’w rofldL i’r meddygdn, ’ 
Amíyn’d â bywyd íri morgreulon. 

24 Pan at y grogpren ’rocdd yn myned 
.! gaei ysgaruT corph a’renaid; 
Uchebwacddai (iorfyn edrych) 

l’w gymm’ryd efyn rlìybùdd odwych 

25 A gocbeì dilyn íFordd y rhei’ny, 

Y rnae SolomoD yn enwi, 

Sy’n cyflyrn fynecíi wlad angeo, 

Á phawb sy’ü diiyn yr un llwybrhu. 


B6 Dynia rybudd’nawr yn rhyfedd, 

1 holì Gymrtí’n wyr a gwragedd, 

1 garu eu gilydd meẅn gwir undeb, 
A rhodio ìiwybrau hardd diŵeirdeb, 

DIWEDD. 


J^nathan IJarrìSf ArgraffydA^ Caerfÿrddm, 


